ANO ANG KALIBAPI? 

(WHAT IS THE KALIBAPI?) 



Published by the 

DEPARTMENT OF INFORMATION 

Imperial Japanese Army 


( English’Tagalog ) 






ANO ANG KALIBAPI? 

(What u the KALIBAPI?) 



Published by the 

depart m Etir of mFORmATion 

Imperial Japanese Army 


( English-Taga log ) 



I 


ANO ANG KALIBAPI? 


Ang KALIBAPI ay isang pangkaraniwang samahan 
at pinangangasiwaan nang ayon sa kinaugaliang palakad 
sa mga samahang panlipunan. Ang KALIBAPI ay hindi 
isang pangkat sa politika. 

Ang pnno ng Mataas na Sangguniang Tagapagpaga- 
nap ng Pilipinas ay siyang Pangulo ng KALIBAPI. Ang, 
Punong-Patnugot ay Pangalawang-Pangulo ng Kapisanan 
at Puno ng Lupong Tagapagpaganap ng KALIBAPI. Ang 
Lupong Tagapayo ay binubuo ng, mga Kasangguni sa Ma- 
taas na Sangguniang Tagapagpaganap, ng Pangalawang- 
Pangulo at Punong Patnugot, ng mga Patnugot ng mga 
Kawanihan at Tanggapan ng Kapisanan, at ng tatlong 
Patnugot na Pampurok. Ang Lupong Tagapagpaganap 
ng KALIBAPI ay binubuo ng Pangalawang-Pangulo at 
Punong Patnugot, at ng mga Patnugot ng mga Kawani- 
han at Tanggapan ng Kapisanan. Ang Kapisanan ay may- 
roong apat na kawanihan: Kawanihan ng Madlang-Ba- 

gay, Kawanihan ng Pananaliksik at Pagbabalangkas, Ka- 
wanihan ng mga Sangay na Panlalawigan at Pambayan, 
at Kawanihan ng Pamamahayag. Ang Kawanihan ng 
Madlang-Bagay ay tumutungkol sa mga bagay-bagay na 
ukol sa kalinisang-budhi, kalusugan ng katawan, kabihas- 
nan, kakayanan sa pamumuhay, karunungan, hanapbu- 
hay, at pamamagitan. Ang Kawanihan ng Pananaliksik 
at Pagbabalangkas ay gumagawa ng mga pagsaliksik, pag- 
aaral, at pagsisiyasat ; bumabalangkas ng mga daan at pa- 
raan upang matupad ang mga hangarin at adhikain ng 
Kapisanan. Ang Kawanihan ng mga Sangay sa pagtata- 


l 


tag at pag-uugnay-ugnay ng mga gawain ng Kapisanan sa 
mga lalawigan, lungsod, at bayan. Ang Kawanihan ng 
Pamamahayag ay may tungkuling magkalat ng kabati- 
rang ukol sa mga hangarin at adhikain ng Kapisanan sa 
pamamagitan ng mga pahayagan, radyo, sine, dulaan, ba- 
bala, pulong, pagtitipon at mga iba pang karapatdapat na 
paraang hindi laban sa nauukol na kapangyarihan. Ang 
Kalihim-Ingat-Yaman ay siyang namainahala sa mga ba- 
gay na pampangasiwaan, sa pamimilak, pag-aari, tauhan, 
talaan, at mga gugulin. Ang tatlong Patnugot na Pampu- 
rok ay siyang namamahala sa jnga gawain ng KALIBAPI 
sa mga bayan-bayan sa tatlong purok ng Pilipinas : Luson, 
Bisaya, at Mindanaw. 

Ang KALIBAPI ay KAPISANAN SA PAGLILING- 
KOD SA BAGONG PILIPINAS. Ang mga pantig ng sali- 
tang KA-LI-BA-PI ay gating sa KApisanan sa Pag-LIling- 
kod sa BAgong Pilipinas. Ang KALIBAPI ay isang sama- 
hang itinatag upang matamo ang walang-katapusang ka- 
galingan ng Pilipinas. 

Ang kahulugan ng KALIBAPI ay pagsisikap, pagli- 
lingkod, at pagkakaisang ukol sa BAGONG PILIPINAS. 
Walang kinalaman sa Kapisanang ito ang mga tamad at 
walang ginagawa kundi mangarap. Masikap na pagliling- 
kod ang ipinipilit sa bawa’t isa, sa lahat ng panahon, sa 
lahat ng pook, at sa lahat ng paraan. Walang mga taong 
umaasa lamang sa gawa ng iba o mga mapagpabukas sa 
loob ng KALIBAPI. Kung paglilingkod ang kinakailangan 
ng bansa, ang paglilingkod ay walang atubiling ginaga- 
nap agad ng bawa’t mamamayang kaanib sa KALIBAPI. 
Kailangan ng Kapisanan ang masigasig, malakas, at ma- 
bungang pagkakaisa ng lahat ng mga sangkap, lahat ng 
mga talino, at lahat ng mga kadalubhasaan sa Bansa. Ka- 
ya’t sa ilalim ng watawat ng Kapisanang ito ang lahat 


2 




ng mga pananalig at sagisag na pampolitika ay pinagpi- 
sanpisan sa gintong adhikaing maging iisang pagmama- 
lasakit ukol sa lupang tinubuan at sa mga mamamayang 
Pilipino. 

Ang simulain ng paglimot sa sarili ay siyang nag- 
hahari sa lahat ng paraan ng pagmamalasakit ng bawa’t 
mamamayang naglilingkod sa pagtatatag ng Bagong Pili- 
pinas. Kahit anong karukhaan, ang bawa’t munting pag- 
mamalasakit sa ibabaw ng sariling kapakanan na ukol sa 
kapayapaan at kasaganaan ng bagong bansang ngayon ay 
ating itinatayo mula sa mga abo ng ating kahapon ay lub- 
hang mahalaga. Kaya’t ang tinig ng KALIBAPI ay isang 
pagtambuli sa lahat at bawa’t Pilipino upang ang lahat ng 
lakas ay mapagpisan-pisan sa isang masidhing pagsisi- 
kap at sa ganitong paraan ay makapagtatag tayo ng isang 
gusaling pambansang magiging lalong malaki’t dakila kay- 
sa dampang pinapagmukhang maganda nguni’t lipos da- 
lita na siya nating maging, tahanan sa loob ng nakaraang 
apat na dantaon. 

Ang diwa ng KALIBAPI ay makikita sa halimbawa 
ng ilan nating sarili at pambansang kaugalian. Ang una 
sa mga kaugaliang ito ay yaong nangyayar; kapag tayo 
ay naglilipat ng isang bahay sa ibang pook. Sa nayon, kung 
nais ng isang tao na ilipat ang kanyang tirahan mula sa 
tabing-ilog at dalhin sa ibabaw ng kabilang burol upang 
malapit sa kanyang bukid, ang lahat ng mga kapit-bahay 
niya ay dumadalo at tumutulong. Ang buong bahay ay pi- 
napasan nila sa kanilang malalakas at kayumangging ba- 
likat at sa gitna ng maraming masasayang tawanan at bi- 
ruan at pana-panahong pagsigaw upang magkasabay-sabay 
nang pagtataas at pagbababa o pagpihit sa mga landas, 
ang paglilipat ng bahay ay nagaganap hanggang sa maka- 
rating sa bagong pagtatayuan. Ang mga kapit-bahay ay 


4 


buong-pusong; nagsisipagpahiram ng kanilang mga mati- 
tipunong balikat at cli naghihintay ng anumarig gantimpa- 
la o pagtatangi. Tumutulong sila dahil sa talos nilang tung- 
kulin nila ang ganitong pagtulong sa kanilang kapit-bahay 
at kasama. Ito ay ICALIBAPI. 

Pagsapit ng tag-ulan at ang mga bukid ay lubog na 
sa tubig, ang mga dukhang magsasakang-kasama ay na- 
ngagagagalak pagka’t ito’y panahon ng pagtatanim ng pa- 
lay na siyang buhay ng bawa’t tahanang Pilipino. Ba- 
wa’t isa sa mga lalake, babai, at bata ay umaawit na tu- 
mutungo sa mga tubigan at nagtutulong-tulong sa pagtata- 
nim ng palay. Hindi inaalintana ng mga magtatanim ang 
lakas ng hangin at bugso ng ulan. Yumuyukod sila, na‘ 
halos ikabali ng likod, sa kanilang pagpipilit na hindi la- 
mang madali kundi maging matuwid at maganda ang pag- 
kakasunud-sunod ng mga pananim at wala silang tigil ng 
paggawa mula sa unang badha ng liwanag sa pagmama- 
daling-araw hanggang sa huling malamlam na banaag ng 
araw na bumababa sa Kanluran. Walang sinumang nag- 
uutos o nagpapadali. Ang bawa’t isa’y gumaganap sa kan- 
yang tungkulin ayon sa tingin niya at talos niyang paraan 
na dapat niyang ganapin. Ito man ay KALIBAPI rin. 

Sa halos lahat ng mga nayon at bayan ang mga tao’y 
mayroong mga pangkat na ukol sa pagpatay sa sunog. Sa 
una pa lamang Simula ng apoy, ang tawag na padalo ay 
isang sipol o tunog ng tambuli at ang lahat ng mga taong- 
nayon, na ang karamihan ay nagising marahil sa isang 
mahimbing na pagtulog, ay pawang nagsisilabas sa dilim 
ng gabi na may dalang piko, itak, puthaw, mga basang kus- 
tal, at mga iba’t iba pang maaaring magamit na pama- 
tay-sunog. Pagsapit sa bahay na nasusunog ay tulung- 
tulong silang lahat sa pagsawata sa ningas ng apoy; ka- 
raniwa’y ang mga balde ng tubig ay pinag-aabut-abutan 




sa mga hanay ng tao mula sa ilog o batis hanggang sa ba- 
hay na nasusunog. Walang kasaysayan sa kanila kung ka- 
nino ang bahay. Maaaring ang nasusunog ay ang pinaka- 
mariwasang tahanan o ang lalong dukhang dampa sa na- 
yon. Ang, sunog ay madaling nasasawata sapagka’t ang 
lahat ay tumutulong nang buong puso. Ito ay KALIBAPI. 

Kung ang isang maralita ay mag-aakalang magtayo 
ng isang munting dampa para sa kanyang mag-anak ay ka- 
ilangan niyang mamutol ng kawayan at manguha ng ma- 
raming kugon. Humihingi siya ng tulong sa mga kapit- 
bahay at ang mga ito ay nagsisidalo agad na walang inaa- 
sahang kabayaran sa kanilang pagpapagod. Ang ganitong 
paraan ng pagtatayo ng bahay ay nakikilala sa tawag na 
BAYANI o pabayani. Ang bawa’t katulong samakatwid 
ay isang “bayani” sapagka’t siya ay gumagawa dahil sa 
pagmamalasakit sa kapwa sa ibabaw ng kapakanang sarili. 
Ang pagkawalang gantimpala ay hindi nakapagpapabawas 
sa uri ng tulong na ibinibigay ng bawa’t “bayani.” Ang ga- 
wain ng bawa’t isa ay nagiging gawaing dahil sa pag-ibig, 
— isang maganda at nakaiigayang kaugalian. Ito ay KA- 
LIBAPI rin. 

Mula ng maitatag ang KALIBAPI, ang Pilipinas ay 
nagising sa kanyang kahimbingang may apat na dantaon 
na ngayon, nagising sa kanyang pagwawalang-bahala, at 
sa kanyang nakahihiyang pagkawalang-kapanagutang na- 
pulot sa kabihasnang Kanluranin. Ang mga tao, hanggang 
sa pinakamalayo at pinakamaliit na nayon, ay sabik na 
nakarinig na sa bagong aral na nakapagbibigay-buhay ng 
KALIBAPI, at mula sa mga pangmadlang papulong ng 
KALIBAPI ay bumabalik sila sa kanilang mga dukhang 
tahanan, na ang puso nila’t pag-iisip ay nahugasan at naa- 
lisan ng maraming latak ng mga nakaraang panahon. 

Nakatikim sila ng mga mapapait na karanasan. Na- 


6 


ngapaluhod sila sa nakapanghihilakbot na salantaan ng 
Digmaan ng Lalong Malaking Asya at sila’y natigmak ng 
dugo at luha. Mula sa karimlan ng kanilang di-matingka- 
lang kalungkutan ay buong pagdurusang itinaas nila ang 
ulo at nakita nila ang pagbabanaag ng isang bagong bukas 
at makinig sila sa tawag ng KALIBAPI. Natalos nila ang 
mga hangarin at adhikain ng Kapisanang ito na ang ta- 
nging pinapangarap ay muling mapalakas ang, katawan at 
diwa ng Pilipinas. Talos na nila ngayon na ang tunay na 
pinagpupumilitan ng Kapisanan ay ang pagkakaisa ng la- 
hat ng mga Pilipino anuman ang kani-kanilang mga pana- 
nalig o pangkat; ang pagpipisan-pisan ng lahat ng mga 
pagsasakit at pagsisikap sa kagalingang pangmadla ; ang 
pagtiyak sa matibay na saligan ng Bagong Pilipinas sa 
pamamagitan ng pagpapakalat ng kalusugang pangkabi- 
hasnan, kalinisang-budhi, pandiwa, at panghanap-buya ; 
ang pagpapatingkad sa mga katangiang Silanganing ukol 
sa masikap na paggawa, pananampalataya, pag-asa sa sari- 
li, katapatang-loob, katapangan, kapanutuhan (disciplina) 
at pagpapakasakit ; ang pagpapasibol sa matipuno at ma- 
lusog na liping Pilipino sa pamamagitan ng palakasan, ka- 
lugodlugod na paraan ng pagsasanay at mga libangan na- 
kapagpapalakas ng katawan. Hangad din ng KALIBAPI, 
at ito’y isang bagay na ikinasiyang-loob ng marami, ang tu- 
mulong sa bansa upang lubusang matanto ang kahulugan 
ng Sansaganaan upang ang pagkatig natin sa nasabing si- 
mulain ay lalong tumibay. Hangad din ng KALIBAPI ang 
tamuhin para sa Pilipinas ang isang kalagayang marangal 
at kapuri-puri sa samahan ng mga bansang Silanganin sa 
itinatatag ng Nipon sa dakong ito ng dagat Pasipiko; ang 
matuto tayo sa ipaingat na pagsunod sa mga palakad ng 
mga Hukbong Imperyal Hapones sa Pilipinas; at gumanap 
sa alinman at lahat ng gawain makapagpapatulin sa pag- 


7 


babagong-tatag ng Bagong Pilipinas at tumulong sa pag- 
papayabong ng Sansaganaan sa Lalong Malaking Asya. 

Muli at muling tinimbang at pinagkuro ng mga tao 
ang mga hangari’t adhikaing ito at sa wakas ay ipinasya 
nilang ang KALIBAPI ay tunay ngang isang kasangka- 
pang pangkabutihan na tulad ng Taisei Yokusan Kai, ang 
Kapisanan sa Pambansang Paglilingkod ng. Nipon. Kiniki- 
lala ng mga Pilipino na sa panahong ito, higit at lalo kaysa 
mga ibang panahon sa ating kasaysayan, ay nangangaila- 
ngan tayo ng isang malakas, di-maigigiba at di-mapagha- 
hanapang pagkakaisa. Ang mga kilusang pangkasarin- 
lang nakaraan ay pawang mga bigo sapagka’t hindi tayo 
nakapagharap sa mga sumakop sa atin sa loob ng ating sa- 
riling lupain ng isang matibay na pagkakaisa ng lakas at 
kagamitan. Ang nais ng KALIBAPI ay makitang tayo ay 
nagkakaisang lahat sa hangarin, sa mithiin, at sa gawa. 


Maraming dantaon nang ang ating mga dating si- 
ning, karunungan at kabihasnan ay natakpan ng mananak- 
mal na pamamaraan at paguugaling Kanluranin. Nga- 
yon ay may pagkakataon tayong walang katulad upang mu- 
ling buhayin ang ating. mga dating kaugalian, sining, ala- 
mat at patakaran sa pagkukuro. Tayo ay inaanyayahan 
ng KALIBAPI na magbalik sa dating karunungan at ka- 
bihasnang Silanganin at Pilipino upang manumbalik sa 
atin hindi lamang ang pagtitiwala sa sarili kundi ang pag- 
kakaroon tuloy natin ng isang marangal -na likmuan sa da- 
igdig ng panitikan, sining, at karunungan. Hinahangad 
din ng Kapisanan na ang lahat ng mga Pilipino ay magka- 
roon ng dalisay na budhi, diwang masigla at malusog na 
kalagayang panghanapbuhay. Kaya’t sa pamamagitan ng 
pagsunod sa mga simulain ng KALIBAPI, ang Pilipino ay 
maaaring maging isang mabuting ama, ulirang asawa, at 
higit sa lahat, isang mamamayang makabayan at may pag- 




The KALI BAP I float on Gratitude Day. Miss Imamura represented Japan while Miss Guzman represented the 
Philippines. The float won F irst Prize — February 8, 1943. 






ff 

galang sa batas. Ang lahat ng kaimbian at pag-aasal-alipin 
ang lahat ng mga karumihang-budhi at pagkagumon sa: 
bisyo na likha ng mga kaugaliang Kanluraning sumapit sa 
atin, ay maaari na nating lubusang mapawi sa ating ala- 
ala. * 



Ang daang r daang taong kaapihan at pagkabusabos ay 
nakasira sa ating pagtitiwala na kaya nating pagpasiya- 
han ang ating sariling ikaririwasa sa pamumuhay. Ang 
pangamba at ang pagka-walang karanasan ay nakapagpa- 
limot sa atin na noon unang panahon ay tayo ang panginoon 
sa ating sariling lupain mula sa Aparri hanggang sa Sam- 
buwangga. Nguni’t ngayon, sa ilalim ng pamamatnubay 
ng KALIBAPI ay maaari tayong maging mariwasa sa pa- 
mumuhay at maging malaya. 


Hindi na mapag-aalinlanganan na kung isasakatupa- 
ran natin ang mga hangarin at adhikain ng, Kapisanan, ang 
mga mamamayan ay magkakaroon ng panibagong-buhay 
at titingkad ang dating katangiang Silanganin. Nawawa- 
la ang kahiyahiyang panabi na ang mga Pilipino ay mga 
tamad at pabaya. Mapapawi rin ang, karaniwang sabing 
tayo ay mga lintang-gutom. Matututo tayong maging tapat 
sa pangako, magkakaroon tayo ng tapang na panlaban sa 
mga kabiguan, at magkaka-lakas tayo upang mangibabaw 
sa mga tiisin. Magkakaroon tayo ng kapanutuhan sa ating 
pagka-tao at pagka-lahi. Masasapit nating ang tayog ng 
isang dakila at marangal na lipi na karapatdapat maging 
kaanib hindi lamang sa Sansaganaan kundi pati sa mala- 
king mag-anak ng mga malalayang bansa sa daigdig. 


Ang KALIBAPI, na siyang pinakaubod ng kaisahang 
pambansa, ay hindi isa lamang bungang di sinasadya ng 
mga nababagong pangyayari. Ang pagkakalikha sa Kapi- 
sanan ay hindi dahil lamang sa mga di-kinusang kapan- 


10 




^ ^ 



sanan kundi dahil sa di-mapaglabanang pangangailangan 
ng sambayanan sa isang malakas at matibay na pagkaka- 
isa. Hindi natin dapat malimot na sa pamahalaang lumi- 
pas ay may isang taong makapangyarihan na nagmungka- 
hing iwaksi natin ang mga pangkat-pangkat na pampoliti- 
ka alang-alang sa kaisahan ng bansa. Ang dam darning 
nagpasilang sa mlmgkahing yaon at ang diwang sa wa- 
kas ay naging dahilan sa pagtatatag sa KALIBAPI ay 
hindi nagkakalayo. Dahil dito, anuman ang maging ka- 
lagayan natin sa araw ng bukas, ang KALIBAPI ay ma- 
nanatili at matitirang buhay, sapagka’t sa KALIBAPI na- 
kakatawan at namamasid ang pagka-isa ng, lahat ng mga 
Pilipino, at sapagka’t ang gawain ng KALIBAPI ay kaila- 
ngang-kailangan at wasto sa bansa at nagpapahayag sa 
pinakamatayog at marangal na hangarin ng ating lahi. 

Samakatwid ay taglayin natin, sa pagharap sa ating 
kinabukasan, ang, isang di-mapupuknat na paghahangad 
na tayo ay maging malaya, magiting, at marangal sa ha- 
bang panahon. Ang kapalaran ng ating Bansa ay ititindig 
natin sa pamamagitan ng sariling bisig, at upang maganap 
ito ay dapat tayong maging lubos na matiyaga at mapag- 
tiis sa hirap, yayamang ang mga katangiang ito ay sad- 
yang taal sa tunay na diwang Silanganin. 



11 











V, 


__ 








WHAT IS THE “KALIBAPI”? 


KALIBAPI is an ordinary association managed un- 
der the customary rules and regulations of social organi- 
zations. It is not a political party. 

The President of the organization is the Chairman of 
the Philippine Executive Commission. The Director-Ge- 
neral who is at the same time the Vice-President of the 
association is the head of the Executive Staff. The mem- 
bers of the Philippine Executive Commission are members 
of the Advisory Board. The Board is composed of the 
Chairman and the members of the Executive Commission, 
the Vice-President and Director-General of the Associa- 
tion, the Directors of the four bureaus of the same, the 
Secretary-Treasurer, and the Directors-at-Large. The As- 
sociation consists of four bureaus, namely: The Bureau 

of General Affairs, the Bureau of Research and Planning, 
the Bureau of Provincial and Municipal Branches, and the 
Bureau of Publicity. The Bureau of General Affairs at- 
tends to all matters relating to moral, physical, cultural 
and economic rehabilitation, education, employment, and 
liaison services. The Research and Planning Bureau con- 
ducts researches, studies, and investigations, formulates 
plans and devises ways and means to carry out the aims 
and purposes of the Association. The Bureau of Provin- 
cial and Municipal Branches takes charge of the organ- 
ization and coordination of the activities of the Associa- 
tion in the provinces, cities and municipalities. The Bu- 
reau of Publicity takes charge of the dissemination of in- 
formation on the aims and purposes of the Association 


through the press, radio, cinema, stage, posters, meetings, 
rallies, and or other appropriate means in coordination 
with the proper authorities. The Secretary-Treasurer 
looks after the administrative affairs of the Association 
and takes charge of its funds, assets, properties, person- 
nel, records, and general financing. The three Directors- 
at-Large supervise the activities and the field work of the 
KALIBAPI in the three regions into which the Philippines 
has been divided: LUZON, VISAYAS and MINDANAO. 

KALIBAPI is an ASSOCIATION FOR SERVICE TO 
THE NEW PHILIPPINES. The word KALIBAPI comes 
from KAPISANAN SA PAGLILIN GKOD SA BAGONG 
PILIPINAS, a positive Filipino organization, established 
to achieve the everlasting welfare of the Philippines. 

KALIBAPI means action, service, and union for the 
NEW PHILIPPINES. There is no place for idlers and 
daydreamers in this Association. Active service is de- 
manded of each and every one at all times, at all places, 
and in all ways. There are no buck-passers and procras- 
tinators in the KALIBAPI. If service is demanded by the 
nation, service will be rendered immediately and without 
hesitation by every citizen affiliated with the KALIBAPI. 
The Association requires sturdy, vigorous, and productive 
union of all elements, all talents, and all skills in the Coun- 
try. Thus, under the standard of this Association all po- 
litical creeds and shibboleths have been transmuted into 
the golden ideal of everlasting sacrifice for the land and 
the people of the Philippines. 

The principle of self-abnegation governs all forms of 
sacrifice of every citizen who renders yeoman service in 
the building of the New Philippines. Be it ever so humble, 
each little act of self-sacrifice for the peace and prosperity 


14 


of the new Country which we are now erecting on the 
charred ruins of the past is of incalculable value. Thus, 
the call of the KALIBAPI is a trumpet summons to the 
rank and file of the people so that all forces may be mar- 
shalled into constructive action and thus produce a natio- 
nal edifice which shall be a more stately mansion than the 
mongrel monstrosity which was our abode for four cen- 
turies. 

The spirit of the KALIBAPI is epitomized in various 
typical and national practices. First among them is the 
moving of a house from one site to another. When in a 
barrio a man decides to transfer his dwelling from the riv- 
er bank to the hills so that he might be nearer his farm, 
all his neighbors come and help him. They place the whole 
house upon their sturdy, sun-browned shoulders and amidst 
laughter and rhythmical shouts they go through the 
streets and open countiy until they reach the destination 
at the foothills. The neighbors come and willingly lend 
their brawny shoulders to the task without thought of either 
reward or preferment. They help because of the satis- 
faction born of the feeling that they are linked with others 
in toil, in hardship, and in happiness. This is KALIBAPI. 

When the rains come and the fields are flooded, the 
poor tenant farmers hail the season because it means that 
the planting of the rice, which is the life of every Filipino 
home, has arrived. Every man, woman, and child go out 
singing into the slushy fields and plants the green seed- 
lings of the life-giving grain. The peasants do not mind 
the lashing wind and pelting rain. They stoop and bend 
in the back-breaking labor of setting the seedlings in 
straight and seemingly unending rows from the first pink 
flush of dawn to the last grey glow of sunset. There are 
no commands and promptings. Each ones does his duty 


15 


as he sees it. This, too, is KALIBAPI. 

In most barrios and towns the people organize them- 
selves into fire brigades. At the least sign of a fire, the 
alarm is given by means of a whistle or a carabao horn 
and all the country folk, aroused from peaceful slumber, 
sally forth into the night with pikes, wet burlap sacks, 
poles, bolos, axes, and other crude instruments. When they 
reach the scene of the fire, they beat the flames down or 
put them out by means of pailfuls of water relayed from 
one hand to another along a line of helpers from the river 
to the fire. It does not matter whose house it is. It may 
be the biggest mansion or the lowliest hamlet in the village. 
The fire is extinguished in the speediest manner possible 
because everybody lends a hand and puts his heart into 
the task. This is KALIBAPI. 

If a poor man should decide to build a little house 
upon a hill for his family, he has to cut down bamboos, and 
gather armfuls of cogon grass from the plains and valleys 
below. He seeks the help of his neighbors who invariably 
come to his aid without asking for monetary or material 
remuneration. This method of house construction is com- 
monly known as the BAYANI system in which each will- 
ing helper is a bayani or a hero because he does his work 
in the spirit of self-sacrifice. But the very absence of 
reward does not in any way detract merit from the qual- 
ity of the work that each one does. On the contrary, as 
everyone does his work as a labor of love, his contribution 
is indeed a thing of beauty, and therefore, a joy forever. 
This, too, is KALIBAPI. 

Since the organization of this movement the Philip- 
pines has been aroused from its four-centuried sleep, from 
its accustomed indifference and apathy, and from its 
shameful irresponsibility which had been engendered by 

16 





Assistant Commissioner Osias speaking at Santiago , Isabela — March 13, 1943. 




the West. The people of the farthest and the smallest 
barrios and sitios have listened eagerly to the new and in- 
spiring gospel of the KALIBAPI and from the public 
meetings they have returned to their lowly huts cleansed 
as if by a crystalline spring of all the dross and impurity 
which have been the residue of ages in their hearts and 
minds. 

They have tasted of the bitter fruit of experience. 
They have sunk upon their knees in the gory carnage of 
the Greater East Asia War and have emerged in blood 
and tears. From the enveloping gloom of their incalcul- 
able sorrow they have raised their heads in pain to see 
once again the dawning of a new day and to listen to the 
bugle-call of the KALIBAPI. They have learned of the 
aims and purposes of this Association which seeks only 
the rejuvenation of the Philippines in body and spirit. 
They know now that the Association really strives to se- 
cure the unification of all Filipinos regardless of sex, creed, 
and party; to coordinate all efforts and activities for the 
general welfare of the people; to insure a stable founda- 
tion for the New Philippines by fostering the cultural, mo- 
ral, spiritual, and economic advancement of the people and 
the strengthening in them of the Oriental virtues of hard 
work, faith, self-reliance, loyalty, bravery, discipline, and 
self-sacrifice; and also for this purpose to develop a more 
vigorous race of Filipinos through physical exercise and 
wholesome recreational and outdoor activities. The KA- 
LIBAPI also, the people have understood to their satisfac- 
tion, aims to assist the nation in fuliv comurehendinc the 
significance of the Co-Prosperity Sphere so that our ad- 
herence to it may be fortified and strengthened. The 
KALIBAPI also seeks to secure for the Philippines an hon- 
ored and respected place in the coalition of Oriental na- 


tions that Japan is forming on this side of the Pacific; to 
make us adhere strictly to the policies of the Imperial Japa- 
nese Forces in the Philippines ; and to do any and all acts 
which will facilitate the reconstruction of the New Phil- 
ippines and contribute to the advancement of the Greater 
East Asia Co-Prosperity Sphere. 

Again and again they have weighed and considered 
these aims and purposes and they have arrived at the in- 
escapable conclusion that the KALIBAPI is really an in- 
strument of good like the Taisei Yokusan Kai, the Nation- 
al Service Association of Japan. The Filipinos have real- 
ized that in these critical times, more than at any other 
time in our history, we need a strong, impregnable, and 
unassailable union. All our libertarian movements in the 
past were dismal failures because we could not present to 
the invading colonizers on our soil a solid union of all our 
forces and resources. The KALIBAPI wants to see us 
united in purpose, ideal and action. 

For many centuries our ancient arts, culture, and civ- 
ilization had been submerged beneath the all-engulfing 
wave of Occidental ways and manners. Now we have an 
unequalled opportunity to revive our own manners, cus- 
toms, arts and traditions. The KALIBAPI encourages 
and urges us to return to our ancient Oriental and Filipi- 
no learning and culture so that we might not only regain 
our self-confidence but also secure a place of preeminence 
in the world of letters, arts, and sciences. Likewise, the 
Association strives to make of all Filipinos morally pure, 
spiritually rejuvenated, and economically progressive. 
Thus, by following the principles of the KALIBAPI the 
Filipino may be able to establish himself as a good father, 
an exemplary husband, and, above all, a law-abiding and 
patriotic citizen. All the meanness and servility, all the 


19 



_ - 


■ i * 4 a ; .<• » . 






sordid baseness and craven depravity created and encour- 
aged by our erstwhile Western habits, may now be suc- 
cessfully razed out of our memory forever. 

Long years of unwilling vassalage and peonage had 
destroyed our confidence in our ability to carve our econo- 
mic destiny. Fear and inexperience had made us forget 
that once we were masters of all we surveyed from Aparri 
to Zamboanga. Now, through the leadership of the KA- 
LIBAPI, we can become economically self-sufficient and 
free. 

There can no longer be any doubt that if we follow 
stricly the aims and purposes of the Association the people 
will soon revive and fortify their virtues of hard work, 
faith, and other Oriental traits. No longer shall the stig- 
ma of sloth and indolence be attached to our character as 
a people. No longer shall we be branded as parasites. We 
shall learn to be loyal to the pledged word, we shall be 
brave against adversity, and’ fortified against suffering. 
We shall have discipline as a people and as a race. At last 
we shall have the stature of a great and dignified race 
worthy of membership not only in the Co-Prosperity Sphere 
but also in the huge family of free and independent peoples 
of the earth. 

The KALIBAPI, as the most consummate expression 
of national unification, is not a mere fortuitous product of 
changing circumstances. Its creation has not been due to 
simple and accidental changes but to the irressistible in- 
fluence engendered by the dire need of the people to 
strengthen and solidify their union. Let us not forget that 
even in the last days of the past regime, it had been already 
suggested by a voice in authority that the political parties 
be dissolved for the sake of national unity. The sentiment 


21 


which motivated that suggestion and the idea which now, 
at long last, has given rise to the KALIBAPI do not in any 
way differ from each other. For this reason, under what- 
ever circumstances we may be in the future, the KALIBA- 
PI has to survive and endure, because in it is embodied and 
realized the solidarity of the Filipino people, and because 
its function is vital, inherent to the nation and represents 
the highest and noblest aspiration of our race. 

Let us face the future, then, with the iron resolution 
to become for all time a free and independent nation cha- 
racterized by dignity and honor. With our own hands we 
must carve the destiny of our Country, and to do this we 
should be fortified by the patience and the abnegation 
which are innate in the genuinely Oriental spirit 



J 


22 


THE PRESENT STAGE OF THE ESTABLISHMENT 

Of The 

NEW PHILIPPINES 


By PIO DURAN 



Published by the 

DEPARTttlEIlT OF lnFORUlATIOn 

Imperial Japanese Army 


( English-Tagalog ) 


* . ; 

Hrv Vv , 




THE PRESENT STAGE OF THE ESTABLISHMENT 
OF THE NEW PHILIPPINES 


By PIO DURAN 


The Greater East Asia 
War that the mighty Ja- 
panese Empire is waging 
and prosecuting to a vic- 
torious end has thrown 
upon our lap a golden op- 
portunity to build our 
house anew on firm foun- 
dations — of strong and 
enduring materials. 



But, what kind and 
style of a house shall it 
be? Shall it simply be a 
reconstruction of the old 
tottering edifice that the present conflict has laid low, 
using the same quaky structure, the same weak timber, the 
same leaky roof? 


And what spirit shall animate its reconstruction? 
Shall it be the debilitating spirit of the old regime, under 
which our people labored in unknowing acquiescence and 
submission all these years? 


There is only one answer to these questions and the 
Filipino people have already given it : The house that we 




24 



are building on the debris of the present conflagration, un- 
der the wise counsel and guidance of the acknowledged and 
exalted leader of all Oriental peoples, will be a completely 
different structure, a strong one, a lasting memorial that 
we will be proud to call our own, standing majestically 
upon our own soil, against the background of our glorious 
history, and on a circumferential orbit of co-equal and co- 
prosperous states, existing in peace, prosperity, and har- 
mony under the leadership of Dai Nippon! 

Since the inception of the present war, remarkable 
headway has already been made in the construction of our 
new edifice. The groundwork has all been laid. The ma- 
terials are all on hand, and from all indications the entire 
people, their faces aglow with the light of a new dawn, 
have set their shoulders against the common task, con- 
vinced and determined to hasten the construction of a 
greater Philippines. 

The progress thus far attained is due largely to the 
initiative and wise leadership of the Imperial Japanese 
Forces. We might review briefly the major developments 
that followed the occupation of the City of Manila on Jan- 
uary 2, 1942. 

The creation of the Philippine Executive Commission 
and the Council of State and the appointment of acknowl- 
edged leaders of the Filipino people to positions in these 
bodies have given opportunity for organization and direc- 
tion in civil administration. The reestablishment of as 
many of the old bureaus and offices as were deemed neces- 
sary in the restoration of essential governmental functions 
followed. New instrumentalities have been added as fast 
as they were warranted by the exigencies of the service. 
Much economy, consistent with efficiency, has been ef- 


25 


fected by the reorganization of the* old government. The 
organization of the Constabulary and the Metropolitan Po- 
lice Force has guaranteed peace and order in the provinces 
and the municipalities therein. Simultaneously institutes 
for spiritual training and reorientation sprang up every- 
where, under government auspices for war prisoners, for 
government employees and officials and for other civilians. 
This was followed by the abolition of all political parties 
intended to insure national solidarity. The Kalibapi, a 
national service association of a non-sectarian and non-po- 
litical complexion, come into being to consolidate, as it 
were, the material and human resources of the nation into 
one solid unit for the common good. 

For a time, the greatest obstacle that impeded speedy 
accomplishment of the goal set for us was largely a mental 
barrier — a spiritual faithlessness on the part of the ma- 
jority of the Filipino people in the ultimate destiny of the 
Philippines under the new set up. Nurtured for years and 
years, as they had been, in the essence of American culture 
which at best was selfish and deceitful, although clothed 
with a veneer of subtle tutelage and direction, the people 
could not comprehend at once the sudden awakening to cold 
and unadulterated facts brought about by the new chain of 
events whose swiftness took their breath away and baffled 
their imagination. 

This state of affairs, however, soon metamorphosed 
into gradual and steady transition to voluntary acquies- 
cence to the inevitable development, more so as logic and 
reason began to dawn upon the consciousness of every Fi- 
lipino that Dai Nippon’s intentions in the Philippines were 
sincere and above board. They soon realized that Japan 
has not come to colonize our country as Spain and America 
had done. That she has not come to squeeze us dry nor to 

26 


* 


j 


destroy our homes or to steal from us our most precious 
possessions. That she has come, not with the proud and 
haughty trample of a victorious invader, but to help us, 
much as an elder would help a younger brother, to proffer 
to us her magnanimity and benevolence. 

More than ever before, Filipinos in fast-increasing 
numbers have come to realize this fact. Whereas during 
the first months of Japanese occupation of the country, 
Japan’s pronouncement — Asia for the Asians — was re- 
ceived with a grain of salt, today the situation presents a 
diametrically opposed picture. A greater number of our 
people now believe in Dai Nippon’s sincerity, fully con- 
vinced of the justice and integrity of Japan’s motives in 
waging the Greater East Asia War. 

Anything revolutionary is always looked upon with 
suspicion, doubt and skepticism. Human nature is so con- 
stituted that it greets anything that tends to change the old 
order with hostile indifference. It was wholly natural, 
therefore, that in December, 1941, when the mighty forces 
of the Empire of the Rising Sun were unleased with all the 
fury of the elements and the Japanese landed on Philip- 
pine soil, the invasion was looked upon with misunder- 
standing and hatred. For years and years, the Filipino 
people had been spoon-fed by high-pressure American 
journalism with stories, mostly unfounded and fictitious, 
of Japanese brutality and inhumanity in Formosa, Man- 
choukuo and China. It was with the greatest misgivings 
that the nation, tight-lipped, watched the advance of the 
Imperial Japanese Army from the north and south to the 
gates of Manila. And during the hectic days of Bataan 
and Corregidor, when the last outpost of American impe- 
rialism in the Orient were writhing in agony, the great ma- 
jority of Filipinos prayed for a miracle to happen, hoped 


for the much-promised aid to arrive. 

Today, after one and a half years, all the tormenting 
anxiety and fearful trepidations have been forgotten. Ex- 
cept in some remote mountain fastnesses, peace and order 
now reign. The wheels of industry are once more hum- 
ming. Fields now bloom where, more than a year ago, 
blood was spilled out in profusion, dyeing the earth crim- 
son. And the most heartening aspect of the situation is 
the picture presented by two former enemies, the Japanese 
and the Filipino soldiers, working side by side, collabora- 
ting as it were for the construction of a new order in Old 
Asia, an Order based on mutual trust, neighborliness and 
racial and geographical affinity for the common weal of 
all Asians. 

Everywhere, people are starting to realize Japan’s 
noble and sacred war aims. Much of the skepticism, and 
downright hostility, which met the efforts of our leaders 
who realized early the true intentions of Japan have va- 
nished like early morning mists before the bright glare of 
the noon-day sun. Fence-sitting, which used to be so po- 
pular a fad, is fast losing its glamour and more of our in- 
tellectuals who have hitherto refused to give even a thought 
of collaboration are now ardent proselytes to the Sacred 
Cause. 

No more notable evidence of this mental turn-about 
can be offered than the fast-increasing voluntary surren- 
der of guerilla units from the self-contained North to the 
traditionally-intransigent South. Every day, in increasing 
numbers, remnants of the Usaffe, victims of American 
propaganda and believers of American invincibility, come 
out of their mountain haunts, give themselves up and offer 
to do their bit in the reconstruction of the New Philip- 
pines. 


28 


Collaboration is the spirit of the times. The farmers 
and the factory workers go about their daily tasks, their 
faces bright with the hope of a new day. In their efforts 
to produce the country’s necessities, they are strengthen- 
ing the economic buttress so necessary in an independent 
Philippines. 

What is behind such a marvelous transformation? 

First and foremost is the pledge of early independence 
given by no less a personage than Premier General Hideki 
Tozyo. Filipinos may have many foibles, may lack natio- 
nal discipline, may be a little too much imbued with the 
pernicious spirit of materialism, but they are not behind 
any other people in their love of country. Philippine his- 
tory is nothing more than the continuous attempts of our 
people to throw off the yoke of foreign domination and 
serve for themselves their rightful destiny under the prin- 
ciple of self-determination. 

When Premier Tozyo first promised, as early as Jan- 
uary, 1941, Philippine independence before the Japanese 
Diet, few Filipinos took him at his word, mesmerized as 
they still were by American propaganda. This was to be 
expected. When he reiterated his pledge a few months 
later, a much greater number, their eyes already opened 
to Japan’s magnanimity, began to believe in Japan’s sin- 
cerity. And when, a few days ago, Premier Tozyo took 
time off from his ‘many cares and worries of state to re- 
affirm in person the promised freedom on condition, of 
more tangible evidence of active cooperation, the convic- 
tion took root in the national consciousness. It was felt 
that a statesman of the calibre of Japan’s Premier cannot 
juggle with empty promises. 

Of course, there are many other reasons for the Fi)i- 


29 


r 


plno’s change of attitude. Japan has shown us acts of be- 
nevolence and kindness never before shown by any con- 
queror to the conquered. As an act of humanity never be- 
fore paralleled in human histoiy, she freed thousands of 
Filipino prisoners of war. Such an act runs counter to 
international rules of warfare and is fraught with danger 
to the army of occupation but Japan did it, thereby arous- 
ing in the entire nation a deep sense of gratitude. 

Another benevolent gesture that has won the confi- 
dence of the Filipinos is Japan’s giving to us the maximum 
of freedom compatible with present-day circumstances. 
She has placed much of the reins of government in our 
hands, inviting prominent Filipino leaders to constitute 
the Philippine Commission right after the Imperial Army 
arrived in Manila. And she is encouraging us to awaken 
our national spirit from four centuries of emasculating 
lethargy, helping us to rediscover ourselves as Orientals, 
instilling in us a keen sense of racial dignity which for so 
long had suffered the contempt and hauteur of Occidental 
conquerors. 

If for no other reason than her attempts to rejuven- 
ate us spiritually, Japan deserves our lasting gratitude. 
For three centuries, Spain had treated us as menials, no 
little better than animals, and had wiped its proud feet 
upon our patient backs. America was a little better but 
the contempt was still there. She preached democracy 
and its corollary of equal opportunity and equality of all 
men while at the same time brazenly discriminating and 
assuming a domineering attitude against Orientals. 

It was to show the whole world that the Asians are 
as good as any other race that Japan launched the Greater 
East Asia War. And indeed there is no valid reason why, 
throughout all the ages, the white people have always 


30 


looked down upon the yellow, the brown and the black 
races with open contempt. 

To enable us to re-discover our national soul, Japan, 
through the Commander-in-Chief of the Imperial Japanese 
Forces in the Philippines, has encouraged us to evolve a 
distinctively Philippine culture, a culture based on Phil- 
ippine surroundings, history and traditions and in keep- 
ing with our racial relations. 

And, indeed, our culture really needs a racial house- 
cleaning. During the past regime, our culture has accu- 
mulated the garbage of both the Spanish and American 
civilization. Of it, Masaharu Nagato, deputy editorial di- 
rector of the Manichi Sinbunsya wrote: “Among the 

islands in the South, the Philippines is an area where a 
disguised culture made the greatest development. How- 
ever it is neither a distinctive Philippine culture nor by any 
means an East Asiatic culture. It is a Spanish culture 
which was forcefully introduced into the country, followed 
by American culture. Especially has American culture 
weakened the spiritual power of the Filipinos and led Phil- 
ippine culture toward materialism in a marked degree.” 

m 

As a result of Japan’s urgings to re-orient our cul- 
ture, a cultural renaissance has been launched. To help 
us in this gigantic task, a group of distinguished Japanese 
scholars have arrived in the Philippines. And on J anuary 
20, 1943, the Research Commission on the Philippines was 
organized under the personal supervision of His Excellency, 
Syozo Murata, chief adviser to the Japanese Military Ad- 
ministration. 

This cultural re-awakening has tremendous implica- 
tions. When finally consummated, it will completely alter 
the Filipino way of life and will entirely revise the Filipi- 


no modes of thinking. For instance, under America’s prin- 
ciple of rugged individualism, Filipinos have been taught 
to place the greatest emphasis on money and all that money 
can buy 1 . Under the new movement, we are taught to for- 
get self in the greater interests of the country, to subor- 
dinate our own selfish interests to the national welfare. 

An important agency to solidify us into one united, 
self-respecting nation is the Kalibapi. The Kalibapi has 
taken the place of the old political party system. The un- 
derlying philosophy behind its organization is the injection 
into the Filipino spirit of racial unity and dignity. 

Under the benign leadership of Japan, Filipinos are 
beginning to realize their mission. They are becoming 
conscious of the inescapable fact that their lot was meant 
by a kind Destiny to be thrown in with that of their fellow 
Orientals. 

Another agency that tends to imprint its indelible 
mark on our modes of living is the neighborhood associa- 
tion system. The idea behind this system is by no means 
new to the Filipinos. Long before the first European set 
foot on Philippine soil, the Filipinos, under the barangay 
form of government, were already imbued with a sense of 
civic-mindedness. Then everybody was eager to lend a 
helping hand to his neighbors. Community feeling ran 
high. But when the Spaniards came, this admirable trait 
of civic-spiritedness was plowed under. 

The Filipinos, under the benevolent influence of the 
Japanese Empire have gone a long way in the establish- 
ment of a New Philippines. The groundwork has been 
started and what has been accomplished so far has been 
most satisfactory and has evoked favorable comment from 


32 


% 


\ t 


Premier Tozyo and from Greater East Asia Minister Ka- 
zuo Aoki. 

Much work, however, still needs to be done. And as 
our people continue in their stride toward complete inde- 
pendence and their rightful place in the Greater East Asia 
Co-Prosperity Sphere, more and greater difficulties than 
have heretofore confronted them will present themselves. 
But with fortitude, with the conviction that they are 
marching forward to the destiny that God has meant for 
them, and under the benignant rays of the Rising Sun, our 
people will not easily give up. They have set their hearts 
upon their goal and they cannot fail! 











ANG KASALUKUYAN LAGAY NG PAGTATATAG 
NG BAGONG PILIPINAS 

Sinulat ni PIO DURAN 


Ang Digmaan ng Lalong Dakilang Silanganang Asia, 
na boong tagumpay na itinataguyod ng makapangyari- 
hang Imperio ng Hapon, ay nagbibigay sa atin ng gintong 
pagkakataon upang itayong muli ang ating bahay sa la- 
long matibay na saligan — saligang matatag at pangmata- 
galan. 

Nguni’t, anong uri at anyo ng bahay ang itatayo na- 
tin? Muli lamang ba nating ititirik ang luma na’t gigiray- 
giray na gusaling winasak ng kasalukuyang pagbabaka? 
Pasisilbihin pa ba natin ang maugang balangkas, ang, ma- 
rupok nang kahoy, at ang tumutulo nang bubungan? 

At anong diwa ang papatnubay sa pagbabagong-tatag? 
Ang diwa kaya ng dating pamahalaan na sa loob ng ma- 
raming taon ay naghari at nagpahina sa ating bansa? 

lisa ang sagot sa mga tanong na ito, ang sagot na nai- 
gawad na ng bayang Pilipino. Ang bahay na itatayo natin 
sa ibabaw ng mga labi ng kasalukuyang digmaan, sa ila- 
lim ng matalinong pagpapayo at pamamatnubay ng, kini- 
kilala at dinadakilang lider ng lahat ng bansang Silanga- 
nin, ay magiging ganap na naiiba sa dati, magiging mati- 
bay, isang pangmatagalang alaala na maipagmamalaki na- 
ting angkinin, isang maharlikang gusaling nakatirik sa sa- 
rili nating lupa, sa lilim ng maluwalhati nating kasaysa- 


34 


sayan, at nagigitna ng mga kapantay at kapuwa-masaga- 
nang mga bayang nabubuhay ng payapa, sagana at nagka- 
kasundo sa ilalim ng pamumuno ng Dai Nipon! 

Buhat nang magsimula ang kasalukuyang digmaan, 
ay malaki na ang nagagawa sa pagtitirik ng bago nating 
bahay. Handa na ang saligan. Natipon na ang lahat ng 
mga kagamitan, at nagkakaisa ang boong bansa sa pagba- 
likat sa gawain, sa pagnanasang madali ang pagtatatag 
ng Bagong Pilipinas. 

0 

Ang malaking bahagi ng kasalukuyang kaunlaran ay 
utang sa matalinong pamumuno ng Hukbong Imperial Ha- 
pones. Sariwain natin sa alaala ang pinakamahahalagang 
pagbabago mula nang sakupin ng mga Hapones ang May- 
nila noong ika-2 ng Enero, 1942. 

Ang pagkakalikha ng Sangguniang Tagapagpaganap 
ng Pilipinas, at ang. Kapulungan ng Estado, at ang pag- 
kakahirang sa mga kinikilalang lider ng bayang Pilipino 
upang bumuo sa dalawang pamunuang ito ay nagbigay ng 
pagkakataon upang ang pangasiwaang sibil ay maitatag 
at mapatnubayan. Ang pagbubukas ng lahat ng mga da- 
ting kawanihan at tanggapang kinakailangan sa mahusay 
na pagkilos ng pamahalaan, ay agad nang isinunod. At 
may mga bagong sangay na idinagdag ayon sa hinihingi 
ng pangangailangan. Malaking katipiran ang naganap sa 
pamamagitan ng pagbabagong-tatag ng pamahalaan, ngu- 
ni’t hindi naman nabawasan ang kakayahan nito. Ang pag- 
tatag ng Konstabulariya at ng Pulisiya Metropolitana, ay 
naging mabisa sa pagpapairal ng, kapayapaan at kaayu- 
san sa mga lalawigan at sa mga munisipiyo. Kasabay ding 
sumipot kung saan-saan ang mga paaralan at sanayan sa 
pagbabagong-diwa ng mga bilanggo sa digma, sa ilalim ng 
pagtataguyod ng pamahalaan; ng mga kawani ng pama- 


* 


35 


halaan, at ng mga karaniwang mamamayan. Kasunod na- 
man ang paglansag sa lahat ng mga lapian sa pulitika 
upang matiyak ang pagkakaisa ng bansa. Ang Kalibapi, 
isang pangbansang kapisanang walang kinalaman sa mga 
sekta o sa pulitika, ay natatag, upang bigkisin ang mga ka- 
yamanang material at ang mga mamamayan ng Pilipinas, 
aiang-alang sa kapakanan ng lahat. 

May panahong ang pinakamalaking balakid sa ma- 
bilis n d kaganapan ng layuning jtinakda para sa atin ay 
isang balakid sa isip — ang kakulangan ng pagtitiwala ng 
karamihan sa mga Pilipino sa huling hantungan ng Pili- 
pinas sa ilalim ng bagong palakad. Palibhasa’y matagal 
na panahong pinasibol sa ilalim ng mapanglinlang at ma- 
pangamkam na kabihasnang. Amerikano, bagama’t naba- 
balatkayuhan ng mabubuting hangarin, ay hindi agad na- 
unawaan ng mga Pilipino ang ganap na kahulugan at ka- 
halagahan ng mga bagong pangyayari. 

Nguni’t hindi natagala’t ang kalagayang ito ay nau- 
wi sa kusang-loob na pagtanggap sa hindi maiiwasang pag- 
babago, lalo na nang maliwanagan ng lahat ng mga Pili- 
pino na ang mga hangarin ng Dai Nipon sa Pilipinas ay 
tapat at walang anomang panglilinlang. Agad nilang na- 
kilala na ang Hapon ay hindi naparito upang sakupin ang 
ating bayan — gaya nang ginawa ng Espanya at Amerika. 
Na siya’y hindi naparito upang tayo’y huthutin o kaya’y 
wasakin ang ating mga tahanan o nakawin ang pinaka- 
mahalaga nating mga ari-arian. Na siya’y naparito hindi 
gaya ng mga palalong mananakop kungdi upang tulungan 
tayong gaya ng pagtulong ng panganay na kapatid sa bun- 
so, upang ialok sa atin ang kanyang kagandahang loob at 
pagka-bukas-palad. 

Ngayon higit kailan pa man ay parami nang.parami 


36 


ang mga Pilipinong nakakakilala sa katotohanang ito. No- 
ong mga unang buwan ng pamamahala ng Hapon dito, ang 
kanyang pahayag na ang Asia ay para sa mga Asiano ay 
dininig nang may pagaalinlangan, nguni’t ngayon ay lubos 
na lubos na ang paniniwala ng bayan. Ang ating bansa ay 
naniniwala na sa katapatan ng Hapon, at kumikilala sa 
katarungan ng mga layunin ng Hapon sa pagtataguyod 
ng Digmaan ng Lalong Dakilang Silangang Asia. 

Ang anomang bumabago sa mga lumang palakad ay 
tinitingnan nang may hinala at pagaalinlangan. Iyan ay 
likas sa tao. Hindi nga katakataka na noong Disyembre, 
1941, nang ipakilala na ang tila-buhawing lakas ng Imper- 
yo ng Ninikat na Araw, ay hindi naunawaan at ikinapoot 
pa ang paglunsad ng, mga Hapones sa lupang Pilipino. Sa 
loob ng maraming taon ay ipinangalandakan ng mga pa- 
hayagang Amerikano sa bayang Pilipino ang diumano’y 
mga kalupitan at pagmamalabis ng mga Hapones sa Por- 
mosa, Mantsuku at Tsina — pangangalandakang malayo 
sa katotohanan. Nangamba ang, bayan habang ang Huk- 
bong Imperial Hapones ay papalapit na sa Maynila buhat 
sa hilaga at sa timog. At nang mga huling araw ng Bataan 
at Korehidor, ang karamihan sa mga Pilipino ay nanala- 
nging magkaroon ng himala, upang dumating ang tulong 
na malaon nang ipinangako. 

Ngayon, pagkaraan ng isa’t kalahating taon, ang la- 
hat ng mga bagabag at takot ay nalimutan na. Maliban 
sa ilang mga liblib na pook sa mga bundok, ay umiiral na 
ngayon ang kapayapaa’t kaayusan. Pagkaraan ng isang 
taon, ang mga larangang pinapula ng dugo ng mga nama- 
tay sa laban ay nalalaganapan na ng mga tanim. At na- 
kapagpapasigla ng puso ang larawan ng dalawang dating 
magkaaway, ang mga kawal na Hapones at Pilipino, na 
ngayo’y magkapiling na gumagawa at nagtutulong sa pag- 


/ 

tatatag ng bagong kaayusan sa Matandang Asia, isang Ka- 
ayusang nababatay sa pagtitiwala sa isa’t isa, sa pagi- 
ging magkapit-bayan at magkalahi, alang-alang sa kapa- 
kanan ng lahat ng mga Asiano. 

Sa lahat ng dako ay kinikilala na ngayon ng bayan 
ang magiting at banal na mga layunin ng Hapon sa paki- 
kidigma. Ang pagaalinlangan at pagkagalit sa mga unang 
pagsisikap ng ating mga lider na agad nakakilala sa tunay 
na mga layunin ng Hapon ay napawi nang tila ulap ng ma- 
daling-araw pagkagat ng init. Ang mga dati’y ayaw tumu- 
long, lalo na ang mga dalubhasa, ay masigla ngayong nag- 
tataguyod ng Banal na Mithiin. . 

Ang pinakalitaw na tanda ng pagbabagong-isip na ito 
ay ang kusang-loob na pagsuko ng maraming mga pangkat 
ng geiilya, buhat sa kahilagaan hanggang sa katimugang 
sa mula t mula pa’y kilala na sa pagiging mapanghimag- 
sik. Ai aw-araw ay parami nang parami ang mga lab! ng 
USAFFE na nananawa na sa propaganda ng Amerika, at 
lumalabas na sa kanilang mga taguan upang sumuko at 
magkusang tumulong sa pagbabagong-tatag ng Bagong Pi- 
lipinas. 

s' 

Ang pagtutulungan ay siyang diwa ng bagong pana- 
hon. Ang mga magsasaka at mga manggagawa ay puspos 
ng bagong pagasa. Sa kanilang pagsisikap na matugunan 
ang mga pangangailangan ng bayan, ay pinatitibay nila 
ang haligi ng kabuhayang kinakailangan ng isang nagsa- 
sariling Pilipinas. 

Ano kaya ang sanhi ng kahangahangang pagbabagong 

ito? 

Una at pinakamahalaga ang pangako ng maagang 
paglaya na binitiwan ng Kanyang Kamahalan, Premier He- 


38 


neral Hideki Tozyo ng Hapon. Ang mg, a Pilipino ay maa- 
aring maraming kinahahalingan, salat sa pagkamasunurin 
at malaki ang pagkakahilig sa mga walang saysay na ka- 
rangyaan, nguni’t hindi sila nahuhiili sa ibang mga bansa 
sa kanilang pagmamahal sa bayan. Ang kasaysayan ng 
Pilipinas ay isang walang tigil halos na pagsisikap na ma- 
iwaksi ang pamamahala ng mga dayuhan at magsarili 
upang marating ang karampatang hantungan ng bayan. 

Nang unang ipangako ni Premier Tozyo, sa harap ng 
Dieta Imperyal Hapones, ang kalayaan ng Pilipinas, noong 
Enero, 1941, ay iilan ang naniwala sapagka’t ang mga Pi- 
lipino noon ay namamalikmata pa ng propagandang Ameri- 
kano. Iyon ay hindi katakataka. Nang ulitin niya ang 
kanyang pangako pagkalipas ng ilang buwan ay marami 
na ang naniwala, sapagka’t ang kanilang mga mata ay na- 
buksan na sa kagandahang-loob ng, Hapon. At nang, ka- 
makailan lamang ay iniwan ni Premier Tozyo ang mara- 
mi niyang mabibigat na gawaing pang-bayan upang uli- 
tin pang muli sa Pilipinas ang pangako ng kalayaan kung 
tayo’y magpapakita ng higit na pagsisikap na tumulong sa 
Hapon, ay nag-ugat na sa isip ng bansa ang katotohanan ng 
mga salita ng Premier, sapagka’t nadama na ang isang pi- 
nunong napakataas ng tungkuling gaya niya ay hindi ma- 
ngangako nang anomang hindi tutuparin. 

Mangyari pa na marami pang mga ibang dahilan ang 
pagbabago ng isip ng mga Pilipino. Pinagpakitaan tayo ng 
Hapon ng maraming mga kagandahang-loob na hindi pa 
kailan man ipinakikita ng isang nagtagumpay sa isang ta- 
lunan. Isang kagandahang-loob na wala pang katulad sa 
kasaysayan ang pagpapalaya niya sa libo-libong mga Pili- 
pinong nabihag sa digma. Ang ginawa niyang iyon ay 
salungat sa mga pangdaig.dig na tuntunin ng pakikidigma 
at puspos ng panganib sa sarili niyang hukbo rito, nguni’t 


39 


sa kabila ng lahat ay ginawa rin niya, at sa gayo’y inani 
ang taos-pusong pasasalamat ng boong bansa. 

Isang kagandahang-loob pang nakaakit sa pagtitiwa- 
la ng, mga Pilipino ang pagbibigay sa atin ng Hapon ng la- 
hat ng kalayaang niaibibigay sa panahong ito ng digmaan. 
Ang karamihan sa mga mahalagang tungkulin sa pamaha- 
laan ay ipinaubaya niya sa ating mga kamay: pagkapasok 
na pagkapasok ng Hukbong Imperyal sa Maynila ay inan- 
yayahan na ang mga tanyag na lider na Pilipino upang bu- 
muo ng Sangguniang Tagapagpaganap. At inuudyukan 
niya tayong gumising sa apat na raang taon nating pagka- 
kagupiling sa ilalim ng mga pamahalaang dayuhan ; tinutu- 
lungan niya tayong matuklasang muli ang, ating mga kata- 
ngian bilang mga Silanganin, at ipinupunla sa atin ang 
pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling lahi na napa- 
katagal nang kinutya ng mga taga-kanlurang sumakop sa 
atin. 

Knng wala na siyang ibang sinikap dito kungdi ang 
pagbabagong-diwa natin ay nararapat pa rin nating pasa- 
lamatan ng walang hanggan ang Hapon. Sa loob ng tat- 
long daang taon ay itinuring tayong tila busabos at masa- 
hol pa halos sa hayup ng Espanya, na yumurak sa ating 
pagka-bansa. Mabuti-buti ng kaunti ang Amerika, nguni’t 
naroon pa rin ang pagkutya sa atin. Samantalang ipina- 
ngangaral niya ang demokrasya at pagkakapantay-pantay 
ay itinuturing naman niyang aba at kinukutya niya ang 
mga Silanganin. 

Kaya nga itinataguyod ng Hapon ang Digmaan ng La- 
long Dakilang Silangang Asia ay upang ipakilala sa boong 
daigdig na ang, mga Asiano ay kasing-buti ng alin mang 
lahi. At wala nga namang katuwirang ipalagay, sa hina- 
ba-haba ng panahon, na ang mga lahing puti ay natatangi 


40 


at may karapatang kumutya sa mga lahing dilaw, kayu- 
manggi at itim. 

Upang matuklasan nating muli ang ating kaluluwang 
pangbansa, ang Hapon, sa pamamagitan ng Pinunong 
Pangkalahatan ng Hukbong Imperial Hapones sa Pilipi- 
nas, ay naguudyok sa atin upang paunlarin ang likas na 
kulturang Pilipino, kulturang nababatay sa ating mga pa- 
ligid-ligid, kasaysayan at mga alamat, at nababagay sa 
ating mga pakikipagpalagayan sa ibang mga lahi. 

Sadya namang ang kultura natin ngayon ay kaila- 
ngang pasukan ng mga pagbabago, lalo na ang bahaging 
may kinalaman sa lahi. Natipon sa ating kultura noong 
mga nakaraang panahon ang layak ng kabihasnang Kasti- 
la at ng kabihasnang Amerikano. Tungkol dito ay naisu- 
lat ni Masaharu Nagato, pangala wang patnugot ng 
Mainihci Sinbunsya, ang sumusunod: “Sa mga pulo sa Ti- 
mog ay sa Pilipinas nagkaroon ng lalong malaking pag- 
unlad ang isang kulturang may balatkayo, isang kabihas- 
nang hindi likas na Pilipino at hindi naman maibibilang 
sa mga kabihasnan ng Silangang Asia. Manapa’y kabihas- 
nang Kastila na sapilitang pinalaganap sa Pilipinas at si- 
nundan naman ng kabihasnang" Amerikano. Ang kultura 
ng Amerika ay higit na nakapagpahina sa kapangyarihang 
' ispiritual ng mga Pilipino at nakaakay sa kulturang Pili- 
pino sa labis na pagka-materialista.” 

Bunga ng mga paguudyok ng Hapon ay nagkakaroon 
ngayon ng pagbabagong-buhay ang ating kabihasnan. 
Upang tulungan tayo sa malaking gawaing ito ay naparito 
sa Pilipinas ang isang pulutong ng mga dalubhasang Ha- 
pones. , At noong ika-20 ng Enero, 1943 ay itinatag ang 
Sanggunian sa Pagsasaliksik sa ilalim ng tuwirang panga- 
ngasiwa ng Kgg. Syozo Murata, pangulong tagapayo sa 
Pangasiwaang Militar Hapones. 


41 


Ang pagbabagong-buhay ng ating kultura ay mara- 
ming mahalagang ibubunga. Kapag ito’y naganap ay lu- 
busang mababago ang gawi ng pamumuhay at pagiisip 
ng mga Pilipino. Halimbawa, sa ilalim ng simulaing Ame- 
rikano na ang bawat isa’y bahala sa kanyang sarili, ang 
mga Pilipino’y natutong magbigay ng labis na halaga sa 
salapi at sa lahat ng, mabibili ng salapi. Sa ilalim ng ba- 
gong kilusan ay tinuturuan tayong lumimot sa sarili alang- 
alang sa kapakanan ng bayan. 

Isang mahalagang kasangkapan upang magkaisa at 
maging lalong marangal ang ating bansa ay ang Kalibapi. 
Ang Kalibapi ay siyang pumalit sa dating mga lapiang pu- 
litiko. Ang diwa ng pagkakaisa at karangalan ng lahi ay 
siyang pangunahing simulain ng pagtatatag ng Kalibapi. 

Sa ilalim ng mapagkandiling pamumuno ng Hapon ay 
nagsisimula nang makilala ng mga Pilipino ang tunay ni- 
lang mithiin. Unti-unti na nilang nadarama ang katoto- 
hanang ang kanilang kapalaran ay na sa piling ng mga 
kapuwa nila Silanganin. 

Isa pang samahang magiiwan ng di-mapapawing ta- 
tak sa ating pamumuhay ang mga kapisanang pangkapit- 
bahay. Ang simulain ng samahang ito ay hindi bago sa mga 
Pilipino. Matagal pa bago tumuntong sa lupang Pilipino 
ang mga taga-Europa ay mayroon na tayong diwang pang- 
lipunan sa ilalim ng pamahalaang barangay. Noon ay la- 
ging laan ang bawat isa na tumulong sa kanyang mga ka- 
pitbahay. Naghahari ang damdaming pangbayan. Nguni’t 
nang dumating ang mga Kastila ay nayurakan ang dam- 
daming ito. 

Sa ilalim ng mapagkandiling tulong ng Imperyong Ha- 
pones ay .malaki na ang nagagawa ng mga Pilipino sa pag- 
tatatag ng Bagong Pilipinas. Ang saligan ay nailatag na, 


42 


at kasiyasiya ang mga naganap hangga ngayon, bagay na 
napuri ni Premier Tozyo at ng Ministro Kazuo Aoki ng 
Lalong Dakilang Silangang Asia. 

Nguni’t marami pang nalalabing dapat gawin. At 
marami pang mga balakid na masusumpungan habang nag- 
papatuloy ang ating bayan patungo sa ganap na paglaya 
at pagluklok sa wasto niyang likmuan sa Lupalop ng Sa- 
masamang Kasaganaan ng Lalong Dakilang Silangang 
Asia. Nguni’t ang ating bayan ay hindi mawawalan ng 
loob, palibhasa’y may sapat na pagtitiyaga at batid na na- 
lalapit sila sa hantungang inilaan sa kanila ng Diyos sa 
ilalim ng mapagkandiling mga sinag ng Sumisikat na 
Araw. Natatalaga silang makamit ang kanilang mithiin 
at hindi sila maaaring mabigo! 



X 













I 








